WikipediA 

Indiyanci 


Indiyanci Hindi, harshe ne da akafi yin amfani da 
shi a kasar Indiya. Shine harshe na biyar mafi girma a 
duniya da masu ji miliyar 182 a kididdigar 1998. Ana 
amfani da salon rubutu na DevanagarT Brahmi. 

Anfi yin nagana, rubutu da gane harshen Indiyanci a 
Arewacin Indiya da kuma wasu sassa na kasar ya Indiya. 
A shekarar 1997, wani bincike ya tabbatar da kaso 45% 
na mutanen Indiya na jin Indiyanci. Ainahin Indiyancin 
da aka sani shine na Hindustani. Ya dauko kalmomin shi 
ne daga harshen Dravidiyan na Kudancin Indiya, da kuma 
harshen Fashiya, Larabci, Turkanci, Turanci da Harshen 
Fotugal. Harshen Indiyancin Hindustani yaso yazo daya 
da Harshen Urdu, harshen gudanarwar gwamnati a kasar 
Fakistan; babban bambancin shine Urdu da haruffan 
Larabci ake rubuta shi. Urdu da Indiyanci duka suna 
daukar kansu a matsayin yare daya har zuwa lokacin da 
aka raba Indiya da Fakistan. 


Indiyanci 

Language * Indo-European languages 
family » Indo-lranian languages , 

• Indo-Aryan languages 

• Central Indo-Aryan languages 


• Hindi languages 

• western Hindi languages 

• Indiyanci 

BaFoiƙen Devanagari , Arabic alphabet , 
rubutu Nasta ‘ iTg script ^ da Kaithi ^ 

Lamban rijistar harshe 

ISO 639-3 hin 

Glottolog hindl270 (http://glottolog.org/ 

resource/languoid/id/hindl270)M 


Kanun bayannai 

Nau'in yare 

Harshe 

Rubutu 

Hotuna 

Maza 

Mata 

Manazarta 


Nau’in yare 


Harshe 


Rubutu 


























Haruffan yaran 
Indiya 


Hotuna 


Maza 



Mai bauta a kasar 
India a Majami'a 


Yan wasan 

kwaikwayo na 
kwalliya 


Mai hada tukwane 
da laka 


Wani tsoho dan 
kasar Indiya 



Rajapogal yana 
magana a gaban 
mutane sama da 
25,000 a Janadesh 
a shekaran 2007 


Mata 









































Yarinya a kasar lyaye mata a garin 
India a Jihar Umaria 
Madhya Pradesh 



Meera Shankar Tsohuwa yar 

kenan a taran Garhwali a 

jama'a a Amurka Rishikesh 



Shigan Al'ada a Budurwa kuma 

kabilar Rajasthan musulma yar 

Jaisalmer 


Manazarta 


1. Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "{{{name}}}" (http://glot 
tolog.org/resource/languoid/id/hindl270) . Glottolog 3.0 . Jena, Germany: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Daga " https://ha.wikipedia.org/w/index.php?title=lndiyanci&oldid=62183 " 


Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 18 ga Yuli, 2020, da ƙarfe 10:46. 

An samar da muƙaloli a karkashin lasisin Creatiye Commons Attribution-ShareAlike License ; mai yiwuwa da kwai 
sauran sharudda. Ku duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 

























